PAG-AARAL AT PAGSUSURI SA MGA PANLIPUNANG ISYU AT KALAGAYAN 


томо м 
- BILANG 2 
ППЛ ИМА NOBYEMBRE 2023 


REAKSYUNARYONG 
ELEKSYONG 2022: 


marumi, madaya at anti-demokratiko 


q4G 
KF 


NILALAMAN 


PAMBUNGAD 


Reaksyunaryong Eleksyong 2022: 
marumi, madaya at anti-demokratiko 


1. Ano ang mga bagong nabunyag tungkol sa 
iregularidad at pandaraya sa eleksyong 2022? 


2. Bakit at paano pumabor ang AES para nakawin 
ng US at nina Marcos at Duterte ang Eleksyong 2022? 


3. Ano ang motibo ng tambalang US, Marcos-Duterte 
sa pandaraya sa eleksyong 2022? 


ч. Ano ang papel ng imperyalismong US sa pagkakaluklok 
nina Marcos at Duterte gamit ang marumi at 
madayang automated na Eleksyong 2022? 


5. Ano ang dapat gawin ng rebolusyonaryong pwersa 
at mamamayan? 


13 


21 


PAMBUNGAD 


nilalabas ng KARED-TK ang praymer hinggil so Eleksyon 2022. Layunin nitong 
mapalalim ang pag-unawa ng mga kasama at masa kaugnay sa pinakabago 
at isa sa pinakamalala at walang kahihiyang pandaraya ng US so halalan 
gamit ang pakayong Marcos-Arrayo-Duterte upang makapuslit sa pinakatuktok ng 
kapangyarihan ng lipunang malakolonyal at malapyudal. 


Kagyat at napapanahong moilantad sa sambayanang Pilipino ang malilinaw 
na batayan ng pagiging ilehitimo ng kasalukuyang rehimeng US-Morcos-Duterte. 
Patutunayan ng praymer na ito na iligal ot walang bisa ang pagkapanalo nina Marcos 
Jr. at Sora Duterte mula sa masusing pag-aaral sa mga nabunyag no anomalya at 
ebidensya ng pandaraya gamit апа automated na sistema ng eleksyon. 


Karugtong at higit pa sa pagiging ilehitimo ng rehimeng US Marcos-Duterte, 
dapat singilin at panagutin ang kasalukuyang rehimen sa grabeng pagpapahi 
sa taumbayan. Mula nang maupo so estador-poder sina Marcos-Duterte, 
nalugmok ang bayan sa grabeng pagdurusa. Kumakalam ang sikmura ng malawak 
па masa dahil sa mga inutil na programa ng rehimen рога tiyakin ang seguridad sa 
pagkain ng bansa. 


Nagpapakasasa naman sina Marcos Jr. at Sara sampu ng kanilang mga kapural 
sa sisinghap-singhap na ngang pondo ng bayan dahil sa kaliwa't kanang pogkopo at 
pagsaklot dito sa anyo ng Maharlika Investment Fund at confidential and intelligence 
funds. Samantala, kulang at kakarampot ang pondong inilalaan рага sa mga batayang 
serbisyong panlipunan. 


Lalupang nagiging matibay ang batayan para kumilos ang taumbayan para 
panagutin ot pabagsakin ong rehimen dahil sa tahasang pagpapakatuta sa 
imperyalismong US, habang inutil naman sa pagharap sa tahasang panghihimasok ng 
China sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Seo. Sukdulang 
inilagay din nito sa panganib ang buhay ng mga Pilipino sa pagbuyangyang 
sa teritoryo ng bansa upang gawing base militar ng US para sa pagpapalakas ng 
prasensyang militar nito sa Inda-Pasipiko sa pinaghahandaang gera sa katunggaling 
imperyalistang China. 


Ny | Nobyembre 2022 


Nararapat ding labanan ang pinasidhing pasismo at terorismo ng estado sa 
direksyon ng US gamit ang berdugong AFP-PNP, NTF-ELCAC at Anti-Terror Law, sa 
anyo ng walang habas na pambobomba sa mga komunidad, pagpatay, sapilitang 
pagwala, pagpapalikas sa mamamayan, pangwawasak ng kanilang kabuhayan at 
iba pang atrosidad. Karaniwan din ang pangre-redtag, iligal na pang-aaresto, 
pagsasampa ng gawa-gawang kasa at iba pang paglabag sa karapatang tao ng 
mamamayan. Patuloy na inaasinta at pinupuruhan ng papet at pasistang rehimen ang 
mamamayang nakikibaka para sa kanilang lehitimong mga karapatan at interes. 


Makabuluhan ot makatarungan ang panawagang singilin at panagutin ang 
rehimen, pamunuan at malawakang pakilusin ang mamamayan hanggang so tuluyan 
itong ibagsak. 


KARED-TK 
NOBYEMBRE 2023 


Reaksyunaryong Eleksyong 2022: 
marumi, madaya at anti-demokratiko 


ng burgis-reaksyunoryong eleksyon sa Pilipinas sa pinakaubod nito ay 

paligsahan ng mga nagriribalang paksyon ng lokal na naghaharing 

uri para piliin ang susunod na pinuno ng estadong neo-kolonyal at 
tagapangasiwa ng nagnanaknak na sistemang malakalonyal ot malapyudal. 
Mapagpasyo ang basbas ot suporta ng imperyalismong US kung sino ang 
mananalong paksyon ng naghaharing uri laluna sa mga pambansang pusisyon. Sa 
ilalim ng paghahari ng imperyalismong US, pyudalismo at burukrata-kapitalismo, 
ang mga reaksyunaryong eleksyon ay isang pseudo-demokratiko' na pampi 
proseso kung soon yaon lamang kabilang o kinatawan ng naghaharing uri — ong 
malaking burgasyang kumprador at uring malaking panginoong maylupa ang maaari 
lamang mahalal laluna sa matataas na posisyon sa kapangyarihang pang-estado. 


копа 


Likas sa reaksyunaryong eleksyon ng malakalonyal at malapyudal па 
lipunan ang pag-iral ng maruruming taktika at maniobrahan upang mapanatili ng 
naghaharing-uri at higit pa ng naghaharing paksyon ang kanilang paghawak 
sa estado-poder. Masahol ро, ginagamit ng mga naghaharing uri ang burgi 
reaksyunaryong eleksyon upang ipamarali na may umiiral na “demokrasya” sa bansa 
at paniwalain ang mamamayan na tunay na pinili ng bayan ang mga ic 
nagwagi sa halalan. Kasunod ay payuyukurin ang taumbayan sa panibagang uupo sa 
poder na mang-aapi at magsasamantala sa kani 


'eklarong 


Nagkokoro ang mga bulaang propeta mula за mga tagapagsalita ng gubyerno, 
mga bayarang taong midya at pati sa social media sa pagpoposturang “may 
integridad” ang nagaganap na reaksyunaryong halalan. Maging ang ilang mga 
akademiko at kilalang personahe sa lipunan ay nabubulag sa makitid na pagtingin 
sa elektoral na proseso at maling naggigiit na umiiral ang burgis по demokrasya 


* nagpapanggap na demokratiko 


за bansa. Sa ilalim ng nagdaang 
rehimeng US-Duterte, pinakilos ng 
alyansang Marcos-Arrayo-Duterte ang 
hukbong troll nito sa kumpas ng US para 
lumikha ng pekeng apinyong publikong 
pabor sa naging resulta ng Eleksyong 2022. 


Ang Eleksyong 2022 


Binansagan ng grupong Kontra Daya na "pinakamalala so kasaysayan” ang 
eleksyong pampanguluhan noong Mayo 9, 2022 dulot ng napakaraming aberya sa 
araw ng botohan at sa paglaganap ng disimpormasyon sa panahon ng kampanya, 
sa aktwal na halalan at hanggang matapos ang eleksyon. Tinatayang umaabot 
за 1.1 milyong bato ang nawalan ng saysay dulot ng pagpalya ng halos 2,000 vote 
counting machine (УСМ). Nagdulot ito ng kaguluhan laluna sa mga presinto kung saon 
“pinayuhan” ang mga botante na iwan na lamang ang kanilang balota sa presinto. 
Dahil sa sobrang tagal ng pagpapalit ng mga makina (may ilan na buong araw bago 
napalitan), marami ang napilitang iwan na lamang ang kanilang boto at hindi na 
naghintay ng resibo para rito. Maraming botante ang hindi na nakaboto dohil sa 
tagal ng paghihintay. Imbes na agapan, tumanggi ang COMELEC na palawigin ang 
oras ng botohan. Liban pa rito, naiulat ng Kontra Dayo ang 577 di gumanang mga 
VCM, 152 iligal na pangangampanya, 109 ulat ng pagbili ng boto, at 55 ulat ng red- 
tagging sa mismong araw ng botohan. 


So ulat naman ng International Observer Mission, isang independyenteng 
institusyong binuo para magsiyasat at imbestigahan ang mga kaso ng paglabag 
sa karapatang pantao sa bansa, nabigo ang nakaraang eleksyong kamtin ang 
pandaigdigang panuntunan sa isang malaya, tapat at patas na eleksyon laluna ang 
sa presidensyol, senatorial at sa pagka-kangrasista. Liban ра sa palyadong sistema 
ng elektronikong halalan kasabay ng mataas na antas ng garapalang pamimili ng 
boto, nakakaalarma rin ang antas ng red-tagging at bilang ng mga insidente ng 
karahasan. Ayon pa so ulat, nagsimula ang paglabag sa karapatang pantaong may 
kaugnayan sa eleksyon noong Enero ng taon sa Sorsogon sa Bicol kung saan 
pinaslang ang dalawang kasapi ng Anakpawis Partylist, Sinundan ito 


ng mga paglabag sa anyo ng iba pang mga kaso ng pampulitikang 
pamamaslang, pamamaril, pagdukot, pagbabanta ng pagpatay, pam- 
pulitikang pag-aresto at detensyon, panghoharas at pagmamanman sa mga 
kandidato at tagasuporta nito, napaka-malawakang red-tagging kung saan 
pangunahing sangkot si Rodrigo Duterte at ang National Task Force to End Local 
Communist Armed Conflict, napakalaganap na pamimili ng boto, manipulasyon 
at pagsikil sa media, fake news at panghaharas sa mga mamamahayag mula sa 
kampong Marcos. Sa Timog Katagalugan, naiulat noong Abril ang isang kaso ng 
pagdukot, dalawang kaso ng iligal ma pag-aresto at dotensyon, apat 
na kaso ng panghaharas at pagmamanman at maraming kaso ng red- 
tagging. Pinakamalala ang ginawang red-tagging ng noo'y kumakandidato sa 
pagkapangulo па si Panfilo Lacson at ni Cavite 7th district representative 
Boying Remulla na ang mahigit 90,000 dumalo sa campaign sortie ng lineup ni 
Leni Robredo (naitala noon bilang kauna-unahang pinakamalaking pagkilos sa 
isang campaign sortie) ay pakana ng mga Komunista: 


Dahil sa mga ito, lalong naging 


kaduda-duda ang mga lumabas na 
gi iligal na pag-aresto” partiol/unofficial na bilang ng mga boto 

at detensyon na pumabor sa tambalang Marcos- 
kaso Duterte. Ganundin ang kadudo- 


dudang pagkatalo ng Bayan Muna at 
Anakpawis Partylist na kabilang sa mga 

panghaharasat — nangungunang partylistsa kasaysayan 
Рабтатаптап по eleksyong partylist sa bansa, at ang 
pagkapanalo ng iisang kandidatong 

nagmula sa oposisyon. Malayung- 

malayo зо ipinamalas na malawakang 

ibang bahagi ng bansa so panahon 

Kaso) ng mga sorties ng mga kandidato sa 


DOA 


kampanyahan — na puu-puong libo 
maraming hanggang milyon na mga namumuhi 
Коро за tiranikong rehimeng Duterte at 
red-tagging 


pamilyang Магсоз at sumuporta за 
mga kandidato ng oposisyon. 


В| пометы 


Agad na sinalubong ng mga kilos-protesta ng iba't ibang progresibo at 
makabayang grupo at indibidwal, ganundin ang mga tagasuporta ng kalabang mga 
kandidata ang inilabas ng COMELEC na resulta ng eleksyon. Pinakamalaki ang Black 
Friday Protest so Pasay City noong Mayo 13 na nilahukan ng 4,000 mamamayan. 
Samantala, tinukoy naman ng mga eksperto sa estadistika at akademiko ang 
binansagan nilang "salamangkang 48:32,” o ang walang pagbabagong agwat sa 
pagitan ng mga itinatalang boto nina Ferdinand Marcos Jr. at Leni Robredo sa unang 
mga oras ng di upisyal na bilangan sa gabi ng Mayo 9. Ito ang kanilang naging 
kongklusyon so isinagawang porum noong Mayo 12, kaugnay зо naganap na halalan. 


Lumundo ang lahat ng ito sa anunsyo ng opisyal na resulta ng eleksuon—ang 
landslide na pagkapanalo ng tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte-Carpio. 
Ayon sa pinal na resulta ng halalan, nanalo sa botong 31.6 milyon si Marcos Jr. laban sa 
pinakamalakas nitong kalabang si Leni Robredo na nakakuha lamang umano ng 15.04 
milyon, habang mas malayo ang lamang ni Duterte Carpio na may 32.2 milyong boto 
kumpara so 9.3 milyong botong nakuha umano ni Kiko Pangilinan. Paano nangyari ang 
kalokohang ito? 


ANO ANG MGA BAGONG NABUNYAG 
TUNGKOL SA IREGULARIDAD AT 
PANDARAYA SA ELEKSYONG 2022? 


Sa gayon, ang eleksyong Mayo 2022 ay nakadisenyong pumabor sa tambalang 
Marcos-Duterte dahil ang sistema ng “automated” na bilangan ay hawak ni Duterte, 
ng kanyang mga tauhan sa Comelec at kanilang mga taga-programa sa Smartmatic. 
Ang resulta ay preprogrammed (о inayos na sa kompyuter) para pagmukhaing nanalo 
sina Магсов Jr. at Sara 
“pagkapanalo.” Ang mabil 
layuning lunurin at gulantangin ang mamamayan, at unahan ang mga protesto sa 
eleksyon at mga aksyong protesta sa lansangan. 


'malaki ang agwat” at palabasing lehitimo ang kanilang 


na paglabas ng “hindi pa upisyal” na resulta ay may 


10 | Nobyembre 2023 


Municipal 


Dota Server 
Central 
еа Data Server 

Vote Counting. Telco Exchange - ranapareno 
Machine (УСМ) Integrotor КЕШЕ 


Ang mga paunang pagsusuring dinaya ang eleksyong 2022 ay higit па 
mapapatibay ng mga bagang patunay na natuklasan. Kamakailan lamang ay 


lantad ng grupong “Truth and Transparency Trio" o TNTrio kung paanong nagawa 
ng Comelec sa dikta ng MAD na manipulahin ang resulta ng eleksyon. Ayon sa 
kanilang pag-aaral sa isinapublikang reception lags ng Comelec ay lumalabas na 
signipikanteng boto na natanggap ng central at transparency server mula sa NCR, 
Cavite, Laguna at Rizal ay galing lamang sa iisang private IP address na 192.168.0. 
Kasunod nito, inamin ng COMELEC ang paggamit nito ng isang “Telco Exchange- 
Integrator" sa pagpapasa ng mga boto mula sa mga VCM papuntang Central Data 
Server, Transparency Data Server at Municipal/City Data Server. 


Ang Telco Exchange - Integrator na ito ang dinaanan ng mga boto na nagmula sa 
107,000 VCM sa buong bansa kabilang ang iisang IP address ng higit 28,000 VCM mula 
за NCR, Cavite, Batangas, Laguna ot Rizal (kabilang sa mga rehiyon at probinsya na 
may pinakamalalaking boto sa buong bansa). Ang Telco Exchange - Integrator na ito 
na tinatawag nilang “meet-me room” na unang itinanggi ng Comelec pero kalauna'y 
lamit upang salamangkahin ang resulta ng 
eleksyon pabor sa kasuka-sukang landslide victory nina Marcos at Duterte, gayundin 
lato ng partidong oposisyon at progresibo. 


aaminin rin nila, ang lihim na device na 


upang palabasing natalo ang mga kani 


Sa proseso ng pagtatanggol sa nag-iisang IP address no ito, inamin ng COMELEC 
na kinailangan nilang palitan ang mga 4G modems na gagamitin sa halalan ng mga 


* Tinatawag ding “queuing server” at “load balancer”. Ginagamit ito bilang pansamantalang 
lagakan ng impormasyon kapag masyadong marami na ang dumadaloy papasok sa server 
upang maiwasan ang pag-overload о pag-erash nito. 


3G modems na “brand new". Mayroong kabuuang 10,351 bagong modem sa NCR, 3,219 
bagong modem sa Cavite, at 2,327 bagong modem sa Batangas. Sinasabi nilang hindi 
naman dapat ito makakaapekto sa "accuracy" o katumpakan ng resulta dahil akma 
naman dow ang bilang noong binalikan nila ang mga inimprentang Election Returns sa 
piling presinto. 


Napakalaking kalokahan nito. Ipinapamukha nila na ang usapin lamang sa 
ginagamit na kagamitan ay ang “accuracy” a katumpakan diumano ng resulta ot hindi 
ang mismong seguridad nito upang tiyakin na walang makikialam so resulta. Ang 
problema, inilingid ng Comelec sa publiko ang pagpapalit ng modem at paggamit 
ng Telco Exchange - Integrator. Hindi rin ito nilaman ng inilunsad na public review 
ng hardware at software na ginamit sa eleksyon. Malalantad na lamang ang mga 
maniobra ng Comelec nitong Setyembre 2023, 


Kung papalitan lang din pala nila basta-basta ang mga kagamitan bago ang 
eleksyon, paano па sa gayan makakatiyak ang taumbayan na ang bagang hardware 
at software ay gumagana ayon sa dapat na ibibigay nitong resulta? Paano matitiyak 
na walang "exploit" o lasong ipinuslit sa mga madam na ito para maglabas ng isang 
preprogrammed (inayos na sa computer) па resulta? Lalabas na ang ginawang public 
review ng hardware ot software na ginagamit sa eleksyon ay walang silbi liban sa 
linlangin, paniwalain at pakampantehin ang mga botante na gumagana, maayos at 
malinis ang sistema sa do-kampyuter na eleksyon 


Dagdag pa, kung napalitan nang walang nakakaalam ang napakaraming modem 
na gagamitin sa eleksyon, paano na makatitiyak na hindi napalitan ang mismong 
mga VCM? Paano makatitiyak na hindi napalitan o dinoktor ang datos na ipinasa sa 
mismong mga central server ng COMELEC? Apirmasyon lamang ito no hindi katiwa- 
tiwala ang Automated Election System (AES) sa bansa. Kahit kailan, hindi ito gagawing 
transparent ng papet na reaksyunaryong estado sa pamamagitan ng kontrolado nitong 
Comelec, 


12 | Nobyembre 2023 


BAKIT AT PAANO PUMABOR ANG AES 
PARA NAKAWIN NG US AT NINA MARCOS 
AT DUTERTE ANG ELEKSYONG 2022? 


apat nating isaalang-alang, una sa lahat, na ang reaksyunaryong eleksyon 
sa Pilipinas ay bulok, madumi at pinalala pa ito nang simulang gamitin ang 
automated election system (AES) noong 2010. Ang eleksyon sa 
ay pangunahing itinatakda ng imperyalismong US gamit ang naghaharing paksyon na 
kumokontrol sa Comelec at sa sistemang electoral, sa mass medio, survey firms at 
sa marahas na armadong pwersa nito, ang AFP-PNP. Ang pandaraya sa eleksyon 
(dagdag-bawas ng boto) ay naging usapin па lamang ng pagpo-pragramo sa mga 
makina at kompyuter na pambilang at pang-canvass. Kakambinasyon pa nito ang 
pre-shading (о maagang pagmamarka) ng mga balota. Naging mas laganap ang 
pandaraya poro mas mahirap nang hulihin ва ilalim ng AES dahil pinagkaitan nito ang 
taumbayan ng kakayahang bilangin ang kanilang mga boto, pagkumparahin ang mga 
resulta, at tukuyin kung tunay na nabilang ang kanilang boto. 


Noong Eleksyong 2016, inabot ng 10 araw mula Mayo 9-19 bago makumpleto ang 
bilang ng boto ot pagbibilang so buong bansa. Nitong Eleksyong 2022, nakagugulat at 
kaduda-duda na kinailangan lamang ng COMELEC ng dalawang araw paro mabilang 
ang lahat ng boto. 


Nobyembre 2002 | 13 


Ang manu-manong sistema ng pagbi 


Bago ipatupad ang automated elections system (AES), ang pagbibilang ng boto 
at pag-alam sa mga nanalo ay ginagawa sa manwal na pamamaraan. Pagkatapos 
ipasa ang balota, inilalagay ito sa “secure” ballot box. Pagkatapos ng halalan, 
bubuksan ito ng mga election officers sa bawat polling precinct sa harap ng mga 
pollwatchers, at bibilangin at tutuusin ang mga boto na ito sa publiko. Sa ganitong 
pamamaraan, ang tiwala sa tamang pagbilang ng boto ay manggagaling sa parehong 
integridad ng mga piniling election officers at sa masugid na pagbabantay ng mga 
volunteer pollwatchers. 


Upang madaya ang eleksyon sa ganitong antas, kinakailangang suhulan ang 
daon-libong mga election officers at pollwatchers o itago mula sa kanila ang mga 
pagbabago so resulta ng bilangan. Hindi ito madali, ngunit nananatiling posible pa 
rin sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan ng mga pambansang burukrata sa mga 
nasa lokal na antas — sa antas ng mga lokal па pulitiko, hindi na ganoon kadami ang 
kinakailangang manipulahin upang maisagawa ang pandaraya. 


Kapag nabilang по sa antas presinto ang boto, pipirmahan ng election officer 
ang resulta dito ot pisikal по ipapasa ang resulta at mga ballot boxes papunta sa 
antas-lalawigan at antas-pambansa na election boards. Ang pasahan ng mga balota 
at resulta ay binabantayan din, ot marami nga sa mga ulat ng dayaan ay hinggil sa 
pagpigil о pagsalisi во mga pasahang ito. Ang pagbibilang sa antas na ito ay higit 
pang nababantayan ng publiko. Pero posible pa rin manipulahin ang resulto. Pinaka- 
matingkad ang ginawang pandaraya ng dating rehimeng US-Marcos | na manipulahin 
ang bilang ng boto sa antas pambansa зо Snap Election noong 1986 na nagdulot 
ng malawakang walkout at whistleblowing ng mga tauhan ng NAMFREL na naging 
malaking salik sa pagsiklab ng Pag-aalsang EDSA. 


11 


Bakit hindi mapagkakatiwalaan ang buong 
iistema ng Automated Election? 


Sa ilalim ng AES, ong bilangan at pasahan ng boto ay ginawang de-kampyuter 
- sa halip na gawin ito ng mga election officer sa harap ng publiko, ang proseso ng 
pagbibilang, pagtutuos, ot pagpasa pataas ng boto ay nakalingid na sa mata ng 
publiko sa pamamagitan ng teknolohiya. Ang teknolohiya ngayon ang magbibilang, 
magtutuos, at magpapasa ng mga boto sa bawat presinto. Mula sa pagiging angkla 
ng tiwala, ang mga election officer ay naging facilitator no lamang — tagapindot ng 
butones, tagapagdala/hatid (usher), atbp. 


Ang pagbibilang at pagtutuos ng boto ay ginagawa na ng mga vote counting 
machine. Ipinapasok ang balota sa mga makinang ito; binabasa ng makina ang boto, 
tinatala, at pagkatapos makalap ang boto ng lahat ng bumoto, ay mabilisang tinutuos 
ang mga boto para sa bawat kandidato. Ginagawa ito sa pamamagitan ng computer 
па nasa loob ng VCM; ang software na naka-install sa SD card ang naglalaman ng 
instruksyon kung paano ito gagawin ng mga computer sa loob ng bawat VCM. 


Kapag mayroon nang resulta, pipindutin na lamang ng election officer ang 
isang butones sa VCM at ipapasa ng VCM ang resulta sa mga angkop na server ng 
COMELEC para sa pagtutuos ng pinal па resulta. Ang server ay isang computer na 
kinukunektahan ng maraming computer — sa kaso ng AES, ang kumukonekta ay mga 
УСМ. Ipinapasa ng mga VCM ang mga resulta по ito sa pamamagitan ng Internet — 
may SIM card ang bawat VCM upang makakunekta rito. Pag natanggap na ng mga 
server ang resulta, gagamit ng sariling software ang mga server dito (tinatawag na 
Consolidating and Canvassing System о CCS) para makonsolida ang mga resulta 
at matukoy ang mga nanalo. Ang sistema ng pasahan na ito at iba pang aspeto ng 
eleksyon ay kinokoordina ng isa pang software na tinatawag na Election Management 
System (EMS). Upang mapadulas ang proseso ng pasahan, mayroon din isang queueing 
server na tinitiyak no hindi malunod ang mga server so libu-libong papasok na election 
results mula sa mga VCM. 


* pansamantalang lagakan ng impormasyon kapag masyadong marami na ang dumadaloy 


papasok sa server upang maiwasan ang pag-overload o pag-crash nito. 


115 


Dagdag pa, pagkapasa ng bawat УСМ ng mga resulta, iniimpranta ng mga VCM ang 
resultang ipinasa. Ito ang tinatawag no election return (ER). Ang ER na ito ay pipirmahan 
ng election officer sa bawat presinto at ipapasa sa mga kinauukulang otoridad. Ang 
isa sa mga kopya ay ipinapasa sa PPCRV at siyang ginagamit ng organisasyong 
para sa kanilang manual audit. Pinapasa din ang isa pang kopya sa provincial board 
of canvassers para sa kanilang pagbibilang ng nanalo sa kanilang antas. Bukod dito, 
mayroon ding ikokonduktang “random manual audit” bilang diumanong pagtitiyak за 
katunayan ng bilang. 


Malinaw sa mga nabanggit na punto ang pundamental na problema sa AES. Ang 
buang automated election system ay napakalaba (opaque) at nakabalot sa lihim, hindi 
mababeripika ng publiko na hindi katanggap-tangap dahil sa maselang katangian at 
obhetibo nito. Sa madaling sabi, hindi mapagkakatiwalaan ang buong sistema ng AES. 
Isang malaking anomalya, sindikato at iskandalo ang paggamit nito kahit sa ibang 
mga bansa na naging dahilan para bumalik sa mano-manong pagbibilang о hybrid na 
eleksyon. Tampok ito sa mga bansa sa Latin America. 


16 | Nobyembre 2023 


ANO ANG MOTIBO NG TAMBALANG US, 
MARCOS-DUTERTE SA PANDARAYA SA 
ELEKSYONG 2022? 


iniyak ng US, gamit ang matandang Duterte ang magiging resulta ng 

| eleksyon pabor sa tambalang Morcos-Duterte at buong slate nila para 
tiyaking hawak so leeg ng US ang susunod na presidente ng papet na 

estado. Napakahalaga nito laluna upang pagsilbihin sa pagpapanatili ng kanyang 
hegemonya зо Asya-Pasipiko laban sa karibal na China. Sa panig ng mga Duterte, 
upang pigilan ang pag-uusig at ро ng International Criminal Court sa mga 
krimen niya laban so sangkatauhan dahil so malawakang pagpatay at ang 


malakihang pagdambong sa kaban at yaman ng bayan sa harap ng mga korte ng 
Pil 
alinsunod sa dinastiyang plano nitong maging presidente matapos ang termino ni 


inas, bukod pa ang pagtitiyak na maipwesto sa Sara sa pagkabise-prosidente 


Marcos Jr. Sa ganito, matitiyak ng matandang Duterte na mapanatili ang kontrol sa 
kapangyarihan sa pamamagitan ng anak niyang si Saro. 


Sa kabilang banda, pangunahing interes ng mga Marcos na linisin ang kanilang 
pangalan at makabalik sa tuktok ng kapangyarihang pang-estado. Ito ang rurok ng 
ginawa nilang malawakang disimpormasyon at pagbaluktot sa kasaysayan mula nang 
makabalik sila sa bansa noong 1992. Nais nilang ipawalang-saysay ang patung- 
patong na kasa ng pagnanakaw at pandarambong at takasan ang malulubhang 
kaso ng paglabag so karapatang pantao ng yumaong diktador. Sa pagsalaulo за 
prosesong elektoral, pilit nilang ipinatatanggap na mangmang at madaling makalimot 
ang mga Pilipino. 


Nobyembre 


Tanda ng lalong pagkabulok ng naghaharing sistemang malakolanyal at 
malapyudal ang pag-upo sa tuktok ng papet na reaksyunaryong estado ni Marcos Jr., 
апак ng dating diktador na nagpapakasasa sa 14-taong pandarambong, pasismo at 
korapsyon ng kanyang ama ot inang si Imelda. Katuwang ni Marcos Jr. si Saro Duterte, 
anak at tagapagpatuloy ng dinastiya ng tiranong si Rodrigo Duterte. Ang kanilang 
pangkat, kasama si Gloria Arroyo, ay kumakatawan sa pinaka-pasista at pinaka-ganid 
за mga paksyon ng naghaharing uri. 


Ang pagbabalik ng mga Marcos sa pader ay walang pagdududang maghahatid 
ng labis na pagdurusa sa sambayanang Pilipino. Tuluyang ipinagkakait sa bayon 
ang yamang dinambong ng mga Marcos noong batas militar, na tinatayang 
nagkakahalagang $10 bilyon.  Isinasagad ng mga Marcos at Duterte ang 
dambuhalang burukratikang korapsyon sa pagmamadaling kumamkam ng dagdag 
pang yaman sa anyo ng panunuhol at pagbubulsa ng porsyento sa mga proyektong 
pang-imprastruktura ng gubyerno, pagsasentralisa ng malaking bahagi ng taunang 
pambansang badyat sa kanila at pagratsada ng proyektong Maharlika Investment 
Fund. Kapalit nito, dadalhin nito sa bagang antas ng pagiging sagad-saring papet ng 
US ang naghaharing estado. 


18 | Mobuembre 2023 


ANO ANG PAPEL NG IMPERYALISMONG 
US SA PAGKAKALUKLOK NINA MARCOS 
AT DUTERTE GAMIT ANG MARUMI AT 
MADAYANG AUTOMATED NA ELEKSYONG 
2022? 


akaugat за malakolonyal ot malapyudal no lipunang Pilipino ang 
N kontrol at kapangyarihan ng US kabilang ong proseso ng reaksyunaryong 
eleksyon. Sa gitna ng tumitinding pandaigdigang krisis ng sistemang 
kapitalismo at ang di mapigilang pagdausdos ng ekonomya ng US at paglakas ng 
China bilang pangunahin nitong imperyalistang karibal, nasa pangunahing interes 
nito ang pagpupwasto ng pinakamatatapat niyang tuta at sagad-saring pasista sa 
estado-poder ng mga kolonya at malakolanya nilang bayan. Partikular so Pilipinas, ito 
ay para tiyakin na masusupil ang rebolusyong Pilipino na nagnanais ng pambansang 
kalayaan at demokrasya, na sa saligan ay isang anti-imparyalistang pakikibaka. 


Dinirehe ng US ang dayaan sa pamamagitan ng AES. Ang software system at 
source code na ginamit sa halalan ay gawa ng kumpanyang US na PRO V8V. Gamit 
ang malawakang pandaraya, sinagpang ng US ang kasakiman at katakawan sa 
kapangyarihan at kayamanan ng pamilyang Marcos at Duterte pora tiyakin ang 
pananatili ng malakalonyal at malapyudal na lipunang Pilipino na kontrolado 


Nobyembre гага | 19 


at nakasandig sa imperyalismo. Pinakilos nito ang lahat ng alagad niyo sa 
reaksyunaryong estado--mga institusyon, laluna sa loob ng pasistang tropa ng AFP- 
PNP para bantayan at tiyaking magtagumpay ang pandaraya so halalan ot manalo 
ang tambalang Maroos-Duterte. 


Matapos ideklara ang pagkapanalo nina Marcos at Duterte, nanguna ang 
imperyalistang US sa pagbati sa dalawa at pagkilala sa kanilang “mandato”, Sa 
pagbasbas ng US, sumunod ang pagkilala ng mga bansa at mga gubyernong kaalyado 
nito sa "pagkapanalo" ng mga anak ng tiranong tambalang Marcos-Duterte at 
nagmukhang lehitimo ang maruming eleksyon. 


Simula't sapul, inalagaan ng US ang pamilyang Marcos matapos maabligang 
bawiin ang suporta sa pasistang diktadura ni Marcos Sr. noong 1986 upang pigilan 
ang paglakas ng rebolusyonaryong kilusan. Upang pangalagaan ang estratehikong 
interes ng US sa Pilipinas, kinandili at pinrotektahan ng US ang pamilyang Marcos 
mula nang mapatalsik sa Malakanyang hanggang makabalik sa bansa noong 1992 at 
muling makapuslit sa reaksyunaryong kapangyarihan so bansa. 


Sa ganitong balangkas din nagpakita ng pagsuporta ang US so pamilyang 
Duterte, laluna't kailangang salagin ang pagpoposturang maka-China ng matandang 
Duterte. Kasabay па pinakikinabangan nang malaki ng US ang pagpapatupad nito ng 
neoliberal na mga patakaran ot pasistang pananalasa ni Duterte sa demokratikong 
kilusang masa at armadong paglaban ng mamamayan. Bagama't namamangka sa 
dalawang ilog —ang imperyalistang US ot China, pinatunayan ng matandang Duterte 
no matapat pa rin siyang tagasunod ot tagapagpatupad ng mga patakaran ng 
imperyalismong US sa anim na taong tiranikong paghahari nito sa bansa. 


20 | Nobyembre 2023 


ANO ANG DAPAT GAWIN NG 
REBOLUSYONARYONG PWERSA AT 
MAMAMAYAN? 


Malawakang pag-aralan ang laman ng praymer na ito ot lahat 
ng ilalabas na pahayag ng Partido at buong rebolusyonaryong 
kilusan hinggil sa ginawang pandaraya at pagnanakaw ng 
Marcos-Duterte sa resulta ng Eleksyong 2022. 


Patingkarin ang krimeng ito ng kasalukuyang ilehitimong 
rehimen at ang patuloy nilang pagpapakasasa sa 
kapangyarihan at kayamanan sa kapinsalaan at kahirapan 
ng taumbayan na batayan ng pagiging makatarungan ng 
pagpapanagot at pagpapabagsak sa rehimen. 


Maksimisahin ang lahat ng daluyan para magpropaganda at 
ilantad sa publiko ang ginawang pandaraya ng US-Marcos- 
Duterte ot igiit ang pagpapanagot зо kanil 

mga kasabwat — sa Comelec at iba pang institusyon ng gubyerno- 
at mga korporasyong nakinabang sa nakalipas по eleksyon. 


sampu ng konilong 


Nobyembre 2023 | 21 


8 


LAS 
°. 

bpd 
b"? 


БШ 


lugnay ang panawagan sa pagpapanagot sa pandaraya so 
eleksyon nina Marcos at Duterte sa iba't ibang suliraning 
kinakaharap ng masa at ng buong sambayanang Pi 
malawak na kagutuman, kawalan ng empleyo, mababang 
sahod at kita, mataas na bilihin at serbisyo, pagpapabaya 
sa edukasyon at kalusugan, korapsyon, kawalan ng tunay по 
reporma so lupa at pang-aagaw ng lupo, terorismo ng estado, 
paglabag sa karapatang tao, pagtatayo ng base militar ng US, 
о pagharap sa problema so WPS at marami pang iba. 


Palawakin ang alyansa ng mamamayan laban sa ilehitimong 
rehimeng Marcos-Duterte. Hamigin ang iba't ibang uri at sektor 
за lipunan para tipunin ang pinakamalakas at pinakamalawak 
na pwersa para kastiguhin at papanagutin ang ilehitimong 
rehimeng US-Marcos-Duterte hanggang sa ibagsak ito. 


Malawakang  edukahin ang mamamayan tungkol so 
kabulukan ng reaksyunaryong halalan. Ipaliwanag kung 
bakit "Rebolusyon, hindi eleksyon!" ang lulutas sa krisis ng 
malakalonyal at malapyudal na lipunang Pil 


Malawakang ipalaganap ang Programa ng Pambansa- 
Demokratikong Rebolusyon (РРО), ang programa ng NDFP ot 
ang patnubay sa pagtatayo ng Demokratikong Gubyernong 
Bayan bilang alternatibo at salaminan ng pagpapairal ng tunay 
na demokrasya ot kalayaan ng mamamayan. 


22 | Nobyembre 2022 


OCTUBRE 2023 


ISANG ALAALA 
TA NG D; N 
KY б DAYAA 


= 
SATAMBAYAN NG MGA VM- | (To, аваат 
meg 


NONG ARAL BAGO ANG ELEKSYON MAY GA, 
KAMAY NA HUMALIK SA AKIN. PINALITAN 
NILA ANG MODEM O, PATI VUNG IBA PANG 
VGA тнылун DN ANG мови NLA- 


PERO MLOWO SLA NG COMELEC! 


KAYA NAMAN PALA NANALO 
SINA MARCOS AT DUTERTE KAHIT 
ISINUSUKA NA SILA NG MAMAMAYAN. 


DINAYA ANG ELEKSYONG 2022! 
MAGNANAKAW NA BONGBONG 
AT SARA, PAPANAGUTIN! 
REBOLUSYON, 
HINDI ELEKSYON! 


